


— CANIAD 


“AR DDAMEG 







ix NE A E5 AFRADLON. 


Myrr yw'r Mab SffedTon, l yni wir, eb 
Adawodd gartref tirion, &c, FM 
' Dilynais fy mhleserau, 

Yn mhell i wlad y cibau, 

Heb feddwl dyfod adrau, &cs.. 
Nes dyfod arnaf eisiau, &c; 


'Nol imi wario'r eiddo, da gwir, $e. 
Daeth newyn i' 'r wlad liono, &c: Ŷ | 
Yn mysg y moch a'r cibau, Le Y 
Dechreuais fod mewn eisiau * i 
?Doedd yno ddim aallai, &c. 
I lanw'n dymuniadau, &c. 





“Dechreuais yno ystyried, Deinydd dydd, ge 
Mor drwm oedd fy ngaethiwed, &o 
€ Yn nhŷ fy nhad mae. bara, 

A minnau yn marw yma, i 
Mae'r gweision yn cael bwyta, &ce 
Tuog yno minnau a fentra', Se 








2 




















Af adre' i ddweud fy nghyffes, Fr mor wael, 
Gan waeddi yn uchel, Pechais, &c., 

Yn wir dwy,ddim yn haeddu, 

Fy ngalw yn blentyn i ti, 

Rwy'n meddwl gofyn hyny, &c. 

| Gael rhyw legyda'r teulu, &c. 





Ir mod i mhell, er hyny, Rhyfedd iawn, &c. 
Fy anwyl Dad a'm canfu, &c, 

Fe redodd i'm cyfarfod 

Er maint fy annheilyngdod ; 

'Tuag adre cefais ddyfod, &c, 

| A'm derbyn yn lle 'ngwrthod, &c, 


| O fy anwyl Dad mi bechais, Digon gwir, &c. 
Dy gyfraith di a dorais, &c. 

Yn wir dwy ddim yn haeddu, 

[Fy ngalw yn blentyn iti, 

Mae'r ddelw wedi ei cholli, &c. 

| Rwy'n llawn o bob trueni, &c. 


| Fe roddodd fy Nhad tirion, Diolch byth, 8c. 
| Orchymyn i'w ei weision, &c, ï 

| Y wisga ddygwch yma, 

| A weithiodd y brawd hena', 

| O Fethlehem i Galfaria, &c. 

| Rho'wch hiam y crwydryn yma, &c. 


| Rho'wch fodrwy y briodas; Jddo ef, &c, 
| Yn arwydd o'r berthynas, &c. 

| A 'sgidiau parotoad, 

| I gerdded yn fwy gwastad, Ne 
| * harddu ffyrdd y Ceidwad, &c, 
| Mae gwledda eto i ddwad, &c. 





3 


Y llo pasgedig hwnw, Lleddwch ef, $c. 
Yn fywyd i'r rhai meirw, &c, 

iBwytawn a byddwn lawen, 

Gan ddechreu ar yr anthem, 

Na welir arni orphen, &c. 

Gan ddyblu'r gân drachefn, &c. 


'Nawr dyma'r bachgen hwnw, Digon gwir, &c, 
Fu yn gorwedd gyda'r meirw; &c. 

Fe'i collwyd er yn Adda, 

Fe'i cafwyd ar Galfaria, FF 

Nawr gwelwch hwnw-yma, &c. 


Mae hyn yn destun gwledda, &c. 


?Does achos i neb ddigio, Digon gwir, $c. 
Gall Duw wneud fel y myno, &c. 
'Tramgwyddodd y mab hyna', 

Pan oedd y teulu yn gwledda, 

Wrth weled cadw'r pena”, &c. 

Ni ddeuai at y dyrfa, &c, 


Fymab paham y digi, Wrth fy ngras, e. 
Am godi hwn i fynu, &c, 

Mae yma fodd i tithau, 

Gael'llanw'th ddymuniadau, 

' 7Does prinder byth nac eisiau, &c. 

Mae gweldda i ti ac yntau, &c. 


Mae achos llawenychu, Cadw dyn, 4c. 
Ac hefyd orfoleddu, &c. 

Fy ngras a'i dygodd yma, 

Fy ngras sydd yn ei wledda, 

Fy ngras byth a ddysgleiria, &c. 
Cyd-ganwn Haleluia, &c. 

















A 


; AJ "y 


»G 


Y gweision a'r holl deulu, Seiniwch gên, gc; 
Am godi hwni fynu, &c. 

Angylion deuwch chwithau, 

'hwareuwch eich telynau, 

Y nghyd â thyrfa o seintiau, &c, 

Nid ydyw'r wledd ond dechreu, &c, 


si 
UC 


Fe iedfw yn yr arfaeth, Pesethoun[n Sc 
c yn y prynedigaeth, &c. Ud 

“y nghariad rhad di-ddeclirau, ' 

| a'dd fodd i lifo yn ffrydiau, 

Trwy rinwedd dyoddefiadau, &c, 

aw adre' ryw filiwnau; &c. 





DIWEDD ioed iLôp oo A 


T. PRICE, ARGRAFFYDD, MERTITYRA 


